WicipediA 


Saameg Gogleddol 


Iaith Ffinno-Wgraidd ydy'r Saameg gogleddol ( dawisámegiella , 

Norwyeg a Swedeg: nordsamisk, Ffinneg: pohjoissaame ). Mae'r 
iaith a nifer mwyaf o siaradwyr ganddi ymysg yr holl ieithoedd 
Saamaidd. Fe'u siaredir gan rhwng 15000 a 25000 o bobl yn y 
Lapdir yng ngogledd No rwy , Sweden ac y Ffindir. Yn Norwy mae 
statws iaith swyddogol gan Saameg gogleddol yn yr ardaloedd 
Finnmárku (Finnmark) a Romsa (Troms) ac yn rhai bwrdeisiaeth 
(Saameg gogleddol: gielda; Norwyeg : kommune ): Guovdageaidnu 
(Kautokeino), Kárásjohka (Karasjok), Deatnu (Tana), U njárga 
(Nesseby), Porsággu (Porsanger) a Gáivuotna (Kâfjord). Yn y 
Ffindir mae statws iaith swyddogol ganddi yn Ohcejohka (Utsjoki), 

Eanodat (Enontekiö), Anár (Inari) a Soadegilli (Sodankylä). 

■ Prosiect am dechnoleg ieithyddol at Saameg (http://giellat 

ekno.uit.no/english.html) 

Tudalen allan o rifyn 1638 o 
Svenske och Lappeske ABC Book 
gyda Gwedi'r Arglwydd mewn 
Saameg Gogleddol 



áic tuMati jocfö ki 
CJ CV!I I ŶfaltllM. 

'.riiíopcjrr firun íìijtc. 
íuun ^illẁ/rttutötfw 
nííincninnu aí Á>ixm:n tniLiy' 
jtc. ŵflrtc ijuin Ẅrn'n ntiÿäii 
, r'frwpHiwfn wot* 

I tílllâjn ÚlítLtìLÖ JILÎ 
euirí«trf4t iîîîîi HMfílnt fiiil 
;p(íj inffju mfijîar. tíiifjiu k* 
iei. líle titti'.itit iaŵ fecfo 
^ftíggicíubitii], ffí*:ii(j U-HiLÍ 

ttWMÎr m 11 j m } l ti J)aÿf/ÎI mfJi 



Egìnyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.Org/w/ 


index.php?title=SaamegJSogleddol8i:action=edit). 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Saameg_Gogleddol&oldid=5673352" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 4 Gorffennaf 2018, am 19:03. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; ga.ll fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 




























